W 


rnotiud    i>,\- 


Historian's  Office  Library 

The  Church  of  Jesus  Christ 
of  Latter-day  Saints 

J1<5d  g       M208— 


% 


V 


x 


^^Sx* 


/M/et/j'seU  to  mt 


1UQ44J  0/t  <s& 

Oi/ 


QMCi  itMtot/mjci   Chj   fic4  ,un/i, ;  cU  &j  1?g  ueJ, 


Capt.9.J«met 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  faints 


http://www.archive.org/details/annerchiadydeudd01quor 


Y  FARW  WEDI   EI  CHYFODI   YN   FYW 


HEN  GREFXPD   NEWYDD.     tr 


TRAETHAWD 


VN    DANGOS 


ANGHYFNEWIDIOLDEB  TEYMAS  DDUW. 
CAN  CAPT.  D.  JONES. 


"Casts  mtpi  ts   Arglwydd  ni'm  uewidir,"  &c  — Malachi. 

"A  rhai  yn  wir  a  osododd  Duw  yn  yr  Eglwys;  yn  gyntaf  Apostoliox,  yn 
n.il  PsorawYBi,  yn  drydydd  athiawon,  yna  liwraruuu:  wedi  hymiy  doniau  i 
lAcnAC,  cynonhwyau,  llyivodraethau,  rhtwiogaethau  taffodau." — Paul. 

"Eithr  pe  bai  i  ni,  neu  i  Ansel  o'r  net'  Efengyiu  i  cliwi  amgeD,  na'r  hyn  a 
Efentcylasom  i  cwi  bydded  Anathema." — Paul  etto. 

"Ac  efe   (Crist)   a  esgynodd  i'r  ucheldei-  ac  a  roddos  roddion  i  ddynion." 

"Ac  Efe  a  roddes  rai  yn  Apostolion,  a  rhai  yn  Brophwydi,"  &c— Paul  fyth. 

"Dyniunaf  ar  bob  Cymro  a  wel  y  traethodyn  hwn  ei  ddarllen  yn  bwyllos  a 
diduedd  ai  larnu  (nid  cya  ond  weji  ei  icymUaru)  wrtn  y  Uylraith  a'r  uvstiol- 
netb,  wrtti  yr  nou  y  bernir  ni  o_l  cyn  bir;  ond  ui  toddlonal,  l  Ddun  myduion  y 
byd  eistedd  mewn  bam   arnsl,  Kin  na  osodwyd  hwy  yn  laruwyr. ' — Yb  awdwb. 

"Profnch  bob  petb,  a  deliwch  yr  byn  sydd  dda."— niedd  Paul. 

"Y  neb  a  attebo  beth  ctn  ei  Glywed,  ffoliueb  acbywilydd  iydd  iddo."— Solomon. 


1'R.A£TE£    \V£>,  jftiif.    laf. 


GWRECSAJi   : 
ARGRAFFYTYD   GAN    WILLIAM  BAYLEY,    HEOLESTYN. 

184a. 


RHAGYMADRODD. 


Un  o  wrthrychau  godidoccaf  y  byd,  i'e,  prif  addurn  y 
greadigaeth,  yw,  Meddwl  annihynol,  rhodd  y  nef  yw  hon 
i  ddynion,  a'r  hynottaf  o'i  holl  roddion :  yr  hwn  nad  ym- 
ddwn  yn  gyferbyniol,  iw'r  rhagrithiwr  gwaethaf  o'r  bil 
ddynol !  Ychydig,  mewn  cydraariaeth  sydd  yn  meddu  ar 
yr  anian  auraidd  hon,  am  nad  ydynt  yn  gwybod  ei 
gwerth  ;  ond  yr  wyf  fi>  er  yr  unig  un  o  bil  Goiner  ar  a 
welais  yn  y  wlad)  yn  honi  fy  hawl,  nid  )n  unig  i  gredu, 
ond  hefyd  i  amlygu  yr  athrawiaeth  a  osodir  allan  yn  y 
traetbawd  hwn,  le  rrae'n  ddyledswydd  arbenig  arnaf 
gyhoeddi  'r  hyn  a  gredaf  yn  wirioneddau  dwyf'ol  ;  ped 
esgeuluswm  hyny  ni  byddwn  ddieuog  ger  bron  fy  marnwr. 
Gwirionedd  yw'm  cleddyf,  gwn,  mae'r,  hwn  ydw  yf."  Sy'n 
cynal  fy  neheulaw  :  ei  waith  Ef  yw,  am  hyny  nid  ofnaf  beth 
a  wnel  dyn  i  mi ! 

Ei  air  ef,  yw'r  unig  reol  anffaeledig  a  hyny  heb 
un  esponiad  ffaeledig  arno."  A  dymunat  ar  y  darUenydd, 
gydmaru,  yn  onest,  a  diduedd  y  pethau  hyn,  (nid  wrth 
Gyffes  yr  hen  dadau,)  ond  wrth  y  Gyi'raith  ar  dystiolaeth, 
oni  ddywedant  yn  ol  y  gair  hwn,  hynny  sydd  am  nad  oes 
oleuni  ynddynt.  Pa  un  a  ydyw  y  pethau  hyn  felly  ?  Sydd 
holi  ad  pwysig  iawn,  ac  a  doyiai  gael  ei  atteb,  nid  wedi  ond 
cyn  eu  cymharu  a'r  drych  cy wir ;  canys  y  neb  a  attebo  beih 
cyn  ei  glywed  ffolineb  a  chywilydd  fydd  iddo,"  medd  Sol. 
Dywed  Paul,  "Profwch  pob  peth,  deliwch  yr  hyn  sydd 
dda."  Na  fydded  i  neb  ddyfod  i  benderfyniad  byrbwyil  am 
yr  athrawiaeth  hon,  a  herwydd  ei  bod  yn  ymddangos  yn 
newydd  a  dieithr,  canys  yr  hynaf  un  o  boh  athrawiaeth  yw  ; 
a  sicr  yw  na  bydd  ddieithr  i  neb  yn  yr  ail-tyd,  os  bydd  yn 

hwn>         v^y  HISTORIAN'S  OFFICE  LIBRAE 


IV 

Cyfrifaf  yr  hwn  a'i  prawf  yn  anysgrythyrol,  (mewn 
yspryd  addas,)  yn  ffrund  penaf,  i'e  yn  wladgarwr  da  ;  a 
rhwymaf  fy  hun  i  alw  y  cyfeiliornad  yn  ol,  (wedi  ei  brofi 
felly,  y  Bibl  yn  unig,  fel  mae'n  ysgrifenedig,  yn  rheol)  yn 
y  modd  mwyaf  cyhoeddus.  Ond,  o'r  ochr  arall,  os  con- 
demnia  neb  ef  cyn  ei  chwilio,  gan  roddi  rhwystrau  ar  ei 
ffordd,  efe  a  brawf  ei  hun  yn  annoeth  ac  annheg,  yn 
wrthwynebwr  y  gwirionedd;  ie  yn  elyn  yw  genedl  ei  hun  ; 
a  bydded  Solomon  yn  farnwr  arno. 

Na  farner  yr  athrawiaelh  hon  yn  61  yr  ystoriau  disail, 
a'r  mil  ond  un  o  chwedlau  celwyddog,  sydd  eisoes  wedi 
gorlifo'r  wlad  yn  erbyn  yr  enw  hwn  ;  canys  gallaf  brofi 
pob  un  a  glywais  etto,  yn  gelwyddog  a  disail  ;  a  rhoddi 
hollol  foddlonrwydd  i  bob  dyn,  a  addef  un  math  o  brawf. 

Ni  wna  un  dyn  egwyddorol  feio  ar  fy  iaith.  os  nad  yw 
mor  ramadegol ;  oherwydd  na  fuom  ymhlith  Cymry  nemawr 
er  yn  fachgen;  ond  wedi  bod  er's  dros  ddeunaw  miynedd, 
bron  o  hyd,  ymysg  iethoedd  ereill,  lie  na  chlyw'u  air  o 
honi ;  yn  enwedig  am  y  saith  ymlynedd  diweddaf,  ni 
swniodd  un  Cymro  dyrtyr  fwyn  fy  ngwlad  am  awr  yn  fy 
nglyst;  ac  ni  allai  dim  llai  na  chariad  at  fy  ngwlad,  a 
dymuniad  mawr  i'm  cyd-genedl  gael  y  gwir  ;  ie  fel  y  mae 
yn  yr  Iesu,  fy  nghymell,  dan  y  fath  anfanteision  ;  i  gynyg 
iddynt  yr  egwy^dorion  hyn,  gan  wybod  eu  bod  yn 
wahanol  i  bob  athrawiaeth  sydd  yn  y  wlad  !  Ond  gwell 
genyf  anturio  ar  fy  nyledswydd  ar  gost  pob  petb,  hyd  yn 
nod  enw  da  (yr  hwn  a  gyfrifaf  yn  well  nac  aur  coeth  lawer) 
ie.  os  bydd  raid  rhoddi  bywyd  hefyd  yn  offrwrn  nwirfodd- 
ol  dros  y  gwirionedd,  nac  anturio  ar  gost  cydwybod  eftro 
i  wyddfod  ei  havvdwr,  i  gyfarfod  uu  Cymro,  wedi  celu  y 
pethau  hyn  oddiwrtho  !  ! 


Gwrecsam,  Ebrill  4,  1845, 


ANNERCHIAD 

Y  DEUDDEG  APOSTOL  YN  EGLWYS  IESU  GRIST* 
SAINT  Y  DYDDIAU  DIWEDDAF. 


AT  HOLL  FRENHINOEDD  Y  DDAEAR,  AT  RAGLAW,  AC  AT 
LYWIAWDWYR  UNOL  DALEITHIAU  YR  AMERIG,  AC  AT 
LYWYDDION,  A  HOLL  BOBL  Y  BYD. 

[Cyfieithiedig  o'r  Eaeionaeg.] 


Yn  Annerch, 

Gwybyddwch  fod  tsvrnas  Dduw,  yr  hon,  y  rhagddywedod  \  yr  hen 
Brophwydi  am  dani,  ac  y  gweddiwyd  cymaint  am  ei  dyfodiad  yn 
tahob  oes,  eisioes  wedi  dyfod ;  Ye,  y  deyrnas  hono  ag  sydd  i  leawi 
yr  holl  ddaear,  ac  i  sefyll  yn  dragywydd. 

Rhyngodd  bodd  i'r  Eloliim  mawr,  y  Jehofali,  lefaru  o'r  nefoedd 
yn  ychwanegol,  a  chymdeithasu  a  dyn  ar  y  ddaear,  drwy  weledig- 
aethau,  a  thrwy  weini.logaeth  Cexhadon  Sanctaidd. 

Drwy  yr  offerynau  hvn  adferwyd,  neu  roddwyd  i'r  byd,  yr  Offeir- 
iadaetb  Fawr  dr  igyv.yiidol.  yn  ol  Urdd  ei  Fab,  sef  yr  Apostoliaeth. 

Mae  yr  Oifeiriadaeth  oruchel,  neu  yr  Apostoliaeth  hon,  ynmeddu 
agoriadau  leyrnas  Dduw,  drwy  ba  rai  mae  y  gallu  i  rwymo  ar  y 
ddaear,  yr  hyn  a  rwymir  yn  y  nefoedd,  ac  i  ryddb.au  ar  y  ddaear  yr 
hyn  a  ry<ldheir  yn  y  nef ;  mewn  gair.  i  wneuthur,  ac  i  weinyddu  yn 
mhob  peth  a  berthynant  i  ordinhadau,  cyd-drefniad,  llywodraeth,  a 
hyfforcldiad  teyrnns  Dduw. 

Mae  wedi  ei  sefydlu  yn  y  dyddiau  diweildaf,  fel  jt  adferid  pob 
peth  a  lefarwyd  drwy  y  prophwydi  er  dechreuad  y  byd,  er  niwyn 
daq><truy  ffbrdd  i  ddyfodiad  Mab  y  dyn. 

Ac  yr  ydym  ya  awr  yn  dwyn  tystiolaeth,  fod  ei  ddyfodiad  Ef  yn 
agos;  ac  y  gwel  yr  holl  genhedloedd  a'u  brenhinoedd  ef  yn  dyfod 
ar  gymylau  y  nef,  gyda  nerth  a  gogoniant  mawr,  cyn  pen  la.^er 
blwyddyn  ctto. 

Anghenraid  fod  ymbarot'jad  mawr  i  gyfarfod  a'r  fath  amgylc 
pwysig. 

0  ganlyniad,  yr  ydym  yn  anfon  attoch  drwy  awdurdod  o'r  uchel- 
der,  gan  orchymyn  i  bawb  o  houoch  edifarh:  u,  a  dyfod  yn  ostyng- 
«dig  fei  plant  bychain,  oflaenmawrhydi  Y  Sanctaidd  Un;  adyioJ 

A 


4rt  Iesu  a  chalon  ddrylliog,  ac  6g  yspryd  cystuddiedig,  fel  cich  bed* 
yddier  yn  ei  enw  ef,  er  maddeuant  pechodau,  (hyny  yw,  eich  eladdu 
mewn  dwfr  i  gyffelybiaeth  ei  gladdedigaeth  ef,  a  cbyfodi  drachefn  i 
iywyd  newvdd  yn  ol  cyffelybiaeth  ei  adgyfodiad  ef ) ;  a  ch\vi  a  dder- 
byniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Gl  n,  drwy  arddodiad  dvvylavv  apostol- 
ioa  a  Iienuriaid,  yr  oruchwyliaeih  fawr  a  diweadaf  hon  o  drugaredd 
Duw  i  ddyn. 

Tystia  yr  Ysbryd  hwnw  i  chwi  y  gwirionedd  o'n  cenadvvri  a'n 
tystiolaeth.  efe  a  oleua  eieb  meddylim,  ac  a  fydd  ynoeh  yu  ysbryd 
prophwydoliaeth  a  datguddiad ;  y  nethau  a  aethant  heihio  a  ddvvg 
efe  ich  c'f  a'cb  defilldwrinetli  ;  a'r  peth.ui  sydd  i  dilvfod  a  fvnega 
efe  i  chwi.  Cy  trail  a  befyd  i  chwi  lawero  ddoninu  ai'docrchog  a  go- 
goncddus;  megys  dawn  iach'\u  y  .cleinori,  a  derbyn  iuchad,  drwy 
arddodiad  dwylaw  yn  enw'r  Iesu  ;  bwrw  all  ;n  gythreu'inid  ;  a  byd 
vn  nod  i  weled  gweledigaeth.au,  a  chael  ymddiddan  ag  Angylion  ae 
Ysbrydion  o'r  byd  anweledig. 

Drwy  oleuni  yr  Ysbryd  hwn,  vr  lnvn  a  dderbyniwcb  drwy  weini- 
yddiad  yr  ordinhadau — drwy  awdurdod  a  grvm  yr  Apostohaeth  a'r 
Offeiriadaelb  Sanctaidd,  galluogir  chwi  i  ddeall,  xc  i  fod  yn  blanv  y 
golenni ;  y  byddoch  yn  baro  1  i  ddi  ir.c  ring  yr  boll  beth.iu  Bydd 
yn  dyfod  ar  y  ddaear,  ac  i  sefyll  gerbron  Man  y  Dyn. 

Yr  ydym  yn  tystiolaethu  mai  yr  athrawi  efch  hon  yw  atlirawiaeth 
efengyl  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  yn  ei  chyflawnder:;  mai  lion  yw  yr 
unig  wir  efengyl  dragywyddol,  ac  nitghyfnewidiol ;  a'r  unig  drefn  a 
ddatguddnvyd  i'r  ddaear  er  cadwedigaeth  dvnolion. 

Yr  ydym  befyd  yn  tystiolaethu  rod  yr  "  India  id"  (fel  eu  ge'wir) 
sydd  yn  Ngogledd  a  Deheubarth  vr  Amerig,  yn  weddil'ion  o  lwyth- 
au  Israel,  megya  yr  amlygwyd  eisioes  drwy  ddttguddiad,  a'r  dar- 
ganfydi.iid  o'u  ben  Orach  u,  a'u  cif-!yfr:;u;  a'n  bod  ar  gnel  <u 
casglu  ynghyd,  en  gwareiddio,  a'u  gwneutbur  yu  un  genedi  yn  y 
tir  godideg  hwn 

Y  deuant  befyd  i  wybolaeb  o'u  cyn  dulau,  a-ogvn  wnder  yr  ef- 
engyl; y  cofleidiant  hi,  ac  y  deuant  yn  gangen  gytiawn  o  dy  Israel. 

Yr  ydym  yn  tys  io  ymhellach,  fod  yr  Arglwydd  wedi  pennodi 
Dinas  Sanetaidd,  a  theinl,  i  gacl  eu  badeiladu  ar  y  cyfandir  hwn,  fel 
y  srweinydder  yr  ordinhadau  a'r  cynnysgacdiliad  a  bcrthynant  Tr 
Dffeiriadaeth ;  fel  y  delo  y  Cenhedtoedd,  a'r  gweddi'l  o  Israel  yno, 
i  addoli  yr  Arglwydd,  i  gael  eu  hyfforddi  yn  ei  ffyrd  1,  ac  i  gcrdded 
yn  ei  Iwvbrau ;  yn  fyr,  i  gwblhau  eu  daipariadau  erbyn  dyfodiad  yr 
Arglwydd. 

Vr  ydym  yn  tystio  befyd,  fod  yn  orcbvmynedig  i'r  luddewoQ 
ymblith  yr  boll  genhedloedd,  yn  enw  y  Messiah,  i  barotoi  i  ddych- 
welyd  i  Jerusalem  yn  Palestine,  i  adeiladu'y  ddinas  bonno,  a  ibeml 
i Y Arglwydd  :  ac  befyd  i  drefnu  a  sefydlu  eu  llywodiaeth  wladvvr- 
i  ict  hoi  d  m  eu  llywiawdwyr,  cu  barnwyr,  a'u  cynghonvyr  eu  hunaut 
yu  y  wlad  bonno. 


Canys  bydded  hysbys  hyn  idlynt.  ein  bod  ni  yn  awr  yn  dal  all- 
weddau  yr  otl'eiriadaeth  a'r  deyruas,  ag  sydd  yu  than  i  gael  eu 
hadferu  iddyat  hvvy.  Am  hynay,  bydded  iddyat  hwylhau  hefyd 
edifarhau,  a  darpaiu  i  roddi  ufudd-dod  i  ordiuhadau  Duw. 

Ac  yn  awr,  O  chvvi  frenhinoedd,  llywyddioa,  a  phobloedd  yr  boll 
geahedioedd,  clywch  yir  yr  Argiwydd ;  canys  mae  y  gorchyaiya  hwn 
i  ciivvi,  ac  aaaogir  chvvi,  aid  yn  unig  i  editarh  £u  ac  umddhau  i'r  ef- 
eagyi  yn  ei  chytiawader,  a  thrwy  hynny  dd\  fdd  yn  aelodau,  nen 
ddiaasyddion  o  deyrnas  Dduw ;  ond  gorchymynir  i  chwi  befyd  yn 
enw  lesu  Grist,  i  roddi  eicb  arian,  eich  aur,  eich  llongau,  eich  ager- 
fadiu;  eich  cledrtfyrdd,  eicb  meirch,  cerbj'dau,  a'ch  camelod,  mewn 
gwasanaetn  prysur,  i  gyiiavvni  yr  amcaniou  byn ;  canys  bydded  bys- 
bvs  i  chwi,  mai  yr  mug  iacbawdwiiaeth  a  adawyd  i'r  Ceuhedloedd, 
ydyn  drwy  eu  cael  yn  yr  un  cyfamiuod,  ac  yu  addoli  vvrtb  yr  un 
cyssegr  a  phobl  Israel.  Aiewn  gair,  rhaid  iddynt  ddyfod  dan  yr  un 
faner ;  canys  bydd  un  Argiwydd,  a'i  caw  yn  un,  ac  Efe  a  fydd  yn 
freain  (bos  yr  noil  ddaear. 

i\i.ie  Same  y  dyddiau  divveddaf,  er  eu  sefydliad  cyntaf  yn  y 
flwyddyn  tS.30,  wedi  bod  yn  dylodion,  yncael  eu  bcrlid,  eunivveidio, 
ac  wedi  bjd  yu  bo  A  gystuddiedig.  Maent  wedi  aberthu  eu  hamser, 
a'u  nted.haunau  yu  lie.aith,  er  mvvyn  seiydlu  teyrnas  Dduw,  ac 
eangu  ei  iimyaaa  drwy  weitiidogaeta  yr  efengyl.  Dioddefasant 
eisiau,  ne.vyn  a  chareharaa1,  eu  iiespeiiio  o'u  tai,  eu  tiroedd,  eu  cartrefi, 
a'u  rhyddid  gwladoi,  o  hervvydd  eu  iystiolaeth. 

Ond  aid  hy'u  yw'r  cwbl.  Eu  sefydlwr  cyataf,  Mr.  Josepb  Smith, 
yr  hwn  a  wnaethptvyd  gaa  Dduw  yn  brophwyd  ac  apostol,  mawr 
mewn  gair  a  gweitared ;  a'i  frawd  ilyruia,  jr  hwn  hefyd  oedd  yn 
broph.vyd,  a  le.xiiyrwyd  ya  greulda  o  achos  y  gvvirionedd,  ac  a  sel- 
issant  cu  tystiolaeth  u'u  gvvaed ;  ac  etto,  nid  y  w  y  gvvaitb  ond  megys 
yn  deehreu.  Y  mae  gvvaitb  mawr,  gogoneddus,  ac  ardderchog,  etto 
i  gaei  ei  wneuthur,  drwy  ledaeau  y  gwirioaedd  a'r  deyraas  ymhlitb 
y  Cenbedloedd  :  drwy  adferu,  rheoleiddio,  addysgu,  a  seiydlu  yv 
luldewaaj  tr.vy  gasgHi,  hyabrddi,  cyaaorthwyo,  gwareiddio,  dysgu, 
a  gwemyddu  iachawdwriaeth  i  weddiil  Israel,  ar  y  cyfaadir  hvva : 
trvvy  adenadu  Jerusalem  yu  Palestine;  yaghyd  a  dinasoedd,  trefi, 
temlau,  a  chyssegrau  ZiOn  yu  yr  Amerig;  a  thrwy  gasgluy  Cenhedb- 
oedd  befyd  1  rwyuivn  y  cyfammod  a'r  gyfundreta';  a'u  haddysgu 
hwythau  ymhob  peth  a  berthyu  i'w  sancteiddiad  a'u  darpariad,  fel 
y  byddo  boll  eghvys  y  Saiat,  yn  Genbedloedtl,  luddewoa,  ac  Israel- 
iaid,  wedi  ei  pbarotui,  fel  priod-ferch,  erbya  dyfodiad  yr  Argiwydd, 

Ac  ya  awr,  O  chwi  I'reaniaoedd,  liyvvodraethwyr,  rheolwyr,  cyng- 
horvvyr,  barawyr,  deddfwyr,  pendefigion,  arglwyddi,  a  chyfoethogion 
y  ddaear,  a  adewch  chvvi  ni  yn  yr  ymdreck,  i  lafurio  heb  eich 
cymhortb,  mewa  gvvaitb  mprfawi',?  ai  yute,  a  gyfranogwch  chwi 
gyd  t  ai  ya  y  liafur,  y  budded,  yr  huaan-ymwadaad,  a  gcgoniaat  y? 
uurby  w  ? 

a2 


On!  pVerthyna  ?  peth  hwn  i  chwi  yn  gystal  ag  i  ninnau  ?  Onict  yw 
wedi  ei  roddi  er  adnewyddiad  y  byd — a  dyrgu  i'r  ceiihedloedd  ddoeth- 
ineb— a  llenwi  y  ddaear  a  goleuni,  gwybodaeth,  gwirionedd,  undeb, 
tangnefedd,  a  chariad  ?  fel  y  deuai  y  inililwyddiant  mawr,  neu  y  Sab- 
both  o  orphwysfa  hwiiw,  a  ddysgwyliwyd  cyhyd.  ac  y  gobeithir  am  dano 
gan  bob  dyn  daionus?  Yr  ydyin  ni  yn  tyatio  mai  felly  y  mae ;  a'r 
C  /dawni.id  o'n  ge  riau  a'u  p  a  vf  yn  wirionedd,  i  filiynuu  ctt j  a  enir,  ac  y 
niae  rhai  yn  mvr  yn  fyw  a  welant  y  diweddglo  o  hoiiynt. 

Deuwch.  yntc,  yn  gynnorthwy  i'r  Arglwydd,  ac  i  ninnnu.  Estynwch 
eich  amddiffyniad  a'ch  cydweithrediad  ewyllysgar  ac  cof.i  yn  y  chwyl- 
droul  moesol.  a  gogoneddus  hwn. 

Etto,  dywedwn,  drwy  air  yr  Arglwydd,  with  y  bobloedd  yn  gystal  a'u 
Ily\vodra;th\\yr.  y  mac  anghenrakl  am  eich  r>fnogi;eth  gr«f,  ach  cym- 
morth  yn  y  gwaith  arddercfaog  hwn ;  ac  yr  ydym  y  width  hyn  yn  eich 
cymhell,  yn  cnw  Iesu,  i  ymarlyd  yn  wrol  yaddo,  or  dydd  hwn  allan. 

Agorwch  ddrysau  eich  tai,  ek-h  addoldai,  a'ch  calonnau  i'r  gwirion- 
edd;  gwrandewrh  ar  apostolio.i  a  benuriaid  eglwyaij  y  saint  pan  y 
deuant  i'ch  dinasoedd  a'ch cymmy dogaethau ;  darllenwch,  a  ehwiliwch 
yr  ysgrythyrau  yn  fauwl  a  ydyw  y  pethau  hyn  felly  ;  darllenwch  gy- 
boeddiadau  y  Saint,  a  chynnorthwywch  hwy  i  w  cyhoeddi  i  eraill ;  ym- 
drechwch  gael  tystiolaeth  yr  Ysbryd,  deuwch,  ac  ufuddhewch  i'r  efengyj 
Ogoneddus  yn  ei  chyrlawnder ;  a  rhoddwch  eich  cynihoi th  i  adeiladu 
dinasoedd.  a  chyssegrau  ein  Duw. 

Yn  fuai  rhaid  i  feibion  a  merched  Zion,  gyssesrru  rhan  hclacth  o'u 
hamscr,  i  hyfforddi  plant  y  goedwig ;  canys  anghcnraid  iddyut  hwy- 
thau  gael  eu  dyagn  a'u  hyfforddi  yn  y  celfyddydau  gwareiddiadoi,  yn 
gystal  ag  yn  yr  efensyl.  Rhaid  eu  dilladu,  eu  porthi,  a'u  dysgu  yn 
cgwyddorion  ac  ymarferiadau  diwcinleb,  gwe.ldeidd  dra,  dirwcst,  gl.m- 
weithdra,  adiwydrwydd  ;  llaw,  ajheiriarawl  gelfyddydau;  iuvn  ('nfn, 
arferiadau,  cerddoriaeth.  a  phob  peth  aiall  a  dueildaut  at  eu  boncddig- 
eiddio,  moesoli.  puro.  derchafu,  a'u  gogoneddu  hwynt,  megys  mcibion 
a  merched,  breiniol  dp  Israel  a  Joseph,  y  rhai  fo  yn  ymbarotoi  erbyn 
dyfodiad  y  priod-fab. 

Gwybyddwch,  yn  dd'i'au,  pa  un  bynnag  a  ddeuwch  chwi  yn  gynorth- 
wy  i'r  saint  yn  y  gwaith  mawr  hwn,  a:  diystyru  y  genadwri  hon  a 
wnewch,  drwy  attal  eich  cefnogacth  a  gwrtl.od  cydwiithredu.  na 
IWJstrir  llwyddiant  a  hollol  oruchafiueth  y  gw;.ith :  canys  irwaith  y 
Dnw  niawr  ydyw ;  am  gwblhad  pa  un  y  mae  Efe  wedi  ymrwymo  I  i 
air  a'i  LW,  er  cyn  seiliad  y  byd.  Y  m  le  yr  un  addcwid  a  lhv  wedi 
eu  hadnewyddu  i  ddyn,  ymliob  goruchv yliaeth  olynol.  er  y  dcclircuad, 

AC    Y    MAE   WIU    CAF.L    EI    SICRHAU    RTTO    DRWY    EI    I  EK    OR    NEFOEDD 

TN  yr  oes  hon  ;  mac  efe,  gan  hyny,  wedi  ymrwymo  i'w  gy dawni,  ac 
i  orchfygu  pob  rhwvstrau  ar  ei  ffjrdd. 

Gan  hyny,  nid  i  bduw,  nac  i'w  Saint,  ond  iddynt  eu  liunain  y  bydd 
y  Rolled,  os  esgculusa  dynion  wneyd  eu  dyledswydd  yngwaith  mawr  yr 
add  riad  rhyfeddol  hwn. 

Mae  ystyriacth  arall  o  fawr  bwys  i  bobloedd  y  byd  a'i  llywodraeth- 
wyr,  mewn  cyssylltiad  a'r  gwaith  niawr  hwn.  Hyny  yw  ; — pan  y  cyn- 
D)uda  y  gvailh  yu  ti  fvucdiud  jmlaen,  ac  y  delo  yn  wrtbrvcfa  mwy* 


fwy  o  sylw,  ac  o  ryfed  bd  gwladol  a  ehrefyddol,  ni  fydd  un  bremn, 
rheolwr,  na  deiliad — un  gymdeithas  nac  unigolyn  yn  sefyll  yn  neutral-; 
bydd  pawb  dan  ddylanwad  y  naill  Ysbryd  neuy  Hail,  a  safant  yn  erbyn 
neu  o  b'aid  teyrnas  Dduw,  a'r  cyflawniad  o'r  prophwydoliaethau  yng- 
hylch  yr  adferiad  raavvr,  a  dychweliad  ei  bobl  gyfammodol  o'u  hir 
wasgariad. 

Rhai,  yn  debyg  i'r  hybarch  Jethro,  tad-ynghyfraith  Moses,  neu  yr 
enwog  Cyrus,  a  gynnorthwyant,  ac  a  fendithiant  bobl  Dduw ;  neu,  fel 
Ruth  y  Moabes,  a  adawant  eu  pobl,  eu  ryfathrach,  a'u  gwlad,  ac  a 
dJywedant  wrth  y  Saint,  neu  with  Israel—"  Eieh  pobl  chwi  fydd  fy 
mhobl  i,  a'ch  Duw  chwi  fydd  fy  Nuw  innau."  Eraill  a  rodiant  ar  hyd 
llwybrau  Phaao  neii  B  ilak ;  eale  lant  eu  calonnau  i  wrthryfela  yn 
erby.i  Duvv.  a  cheisiant  d  list  ywio  ei  b  >bl.  Y  rhai  hyn  a  gyfathrach- 
ant  ax  offeiriaid  a  phvophwydi  v  rhai  a  garant  gyilog  anghyriawnder, 
ae  ii\  B.i'aun.  a  geisian!;  le  i  fell  it'.io  a  swyno  Israel. 

Ni  ellwch.  gan  hynny.  sefyl  yn  semir,  na  bod  yn  ed-ychwyr  digyffro 
ar  y  Lrolyt:f>.'Ytid  a-V  aingylehiadau  hyny,  pa  rd  sydd  a'r  fath  dueddiad  yn 
eu  nhatur.  i  c!d  •yn  yr  boll  genhedloeild.  a'u  c/edoau  at  yr  un  safon; 
ac  felly  lb  >i  tirt'yn  i'r  yr  holl  B  \>z\  ffurfiau  ac  enwadau,  ymryson  a 
rhyfeln.  Yn  i.  arweinir  chwi,  naill  ai  gan  yr  Ysbryd  daionus,  i  fwrw 
eich  fcyfran.  a  ch\  m  ryl  rhan  fyv  1  >g  gyd.i  Saint  y  Goruchaf,  a  phobl 
gyfammodol  yr  Arghvvdd  ;  n.  u  ar  y  flaw  arail,  chwi  a  fyddwch  yn 
elynion  p.-offesedig  iddynt  ac  a'u  gwrthwynelw  ch  hyd  eithaf  eich  gallu. 

Ymleda  yr  ymraniad  mawr  hwti  i'r  fa  h  eithafum,  nes  y  bydd  cen- 
hedloedd  yr  hen  fyd  yn  cyduno  i  wfthwynebu  y  pethai  hyn  a'u  holl 
ne;-th  byd.liaiwl.  A  'f  jnant  fy  ldiu  a  lie  th  i  K.listma  y.i  er')yn  yr 
Iuddewon.  gwarchai  ant  eu  din;  s,  a  dygant  drigolion  Jerusalem  i  eith- 
p.fion  trueni  a  clnfyngdra  Yna  y  dednvua  ymdrech ;  ac  yna  yr  ym- 
ddibynna  tynged  cenhedloedd,  ac  ymerodraethau  ar  un  frwydyr.  Yn 
j'  frwydyr  honno  yr  enwojja  swyddogion  a  phobl  Judah  eu  hunain, 
drwy  eu  srwro'deb.  a'u  dewrder  buddugoH  lethus ;  y  gwan  yn  eu  plith 
a  fydd  fel  Dafydd,  a'r  grymus  yn  eu  plith  megys  Duw,  neu  megys 
angel  yr  Arglwydd. 

Yn  y  dydd  hwnnw  yr  Arglwydd  a  dywillt  ar  drigolion  Jerusalem 
ysbryd  gras  a  gweddi'au,  a  hwy  a  edryohant  ar  y  Messiah  yr  hwn  a 
wanasant. 

Canys  wele !  efe  a  ddisgyn  o'r  nefoedd  fel  amddiSynwr  yr  Iuddewon, 
bc  a  gwblh  a  fuddugoliaetb  iddynt.  Ei  draed  ef,  yn  y  dydd  hwnnw,  a 
safant  ar  fynydd  yr  Olewydd.  yr  hwn  a  hyllt  yn  ddau  yn  ei  wyddfod, 
a'r  naill  banner  a  symmuda  tua'r  gogledd,  a'r  hanner  arall  tua'r  dehau, 
n  bvdd  dyffryn  mawr  yn  y  fan  lle'r  erys  y  mynydd  yn  awr. 

Y  ddaear  a  gryna  oddiamgytch  icldo.  pan  y  bydd  temhestl,  cen'lvsor, 
ei  phlAau,  yn  gymysgedig  a  tbrwst  arfau,  rhuad  niagnelau,  a  bloeddiadau 
a  griddfannau  yr  archolledig  a'r  rhai  yn  meirw. 

Yn  y  dydd  hwnnw  y  torir  yn  ddamau  yr  holl  rai  a  fyddant  yn  gwar- 
cbae  yn  erbyn  Judea  a  Jerusalem,  l'e,  pe  byddai  hyd  yn  nod  holi  bobl 
y  byd  wedi  ymgasglu  yn  eu  herbyn. 

Bydd  y  fuddugoliaeth  drwyadl  hon  i'r  Iuddewon  mor  annisgwyl- 
iadwy  i'r  cenhedloedd,  yn  gyssylltiedig  a  dyfodiady  Messiah,  a'r  pethan 

a3 


dilynol  eraill,  fel  y  newidir  holl  gyfundraethau,  sefydliadau,  a  Ilywodr. 
aethau  crefyddol  a  gwladwriaethol  Ewrop  ac  Asia. 

Bydd  yr  Iuddewon  fel  cenedl,  o'r  dydd  hwnnw  allan,  a'u  dinas,  a'u 
cyssegr,  yn  sanctaidd.  Yno  hefyd  y  sefydla  y  Messiah  ei  orsedd-fainc, 
a  chanol-bwynt  ei  lywodraeth.  Yna  y  bydd  Jerusalem  yn  galon  yr 
ymerodraeth,  yn  ganol-bwynt,  ac  yn  brif  ddinas  yr  hen  fyd. 

Holl  dduluoedd  y  wlad  a  ant  i  fynu  i  Jerusalem,  unwaith  yn  y 
flwyddyn.  i  addoli  y  Brenin,  Arglwydd  y  lluoead,  ac  i  gadw  gwyl  y 
pebyll.  Y  rhai  nad  ant  i  fynu,  ni  bydd  gwlaw  iddynt,  ond  hwy  a  da- 
rewir  a  sycluler  ac  a  newyn ;  ac  os  teulu  yr  Aipht  nid  ant  i  fynu  (lie 
nad  yw  yn  gwlawio)  hwy  a  darewir  a'r  pla.  Ac  felly  cyflawnir  pob 
p:-th  a  Iefarwyd  trwy  enau  y  prophwydi  erioed;  ynghyd  a  gair  yr  Ar- 
ghvydd,  yr  hwn  yn  awr  a  dtiatguddiwyd  er  codornhau  a  chwblhau  y 
cyfan.  Ie,  h  ill  frenhinpedd,  lly wodraethwyr,  otfeiriaid,  a  phobl  Ewrop, 
a'r  byd,  a  L';int  wybod  yr  un  waith  hon,  fod  Duw  yn  Israel,  yr  hwn, 
megys  yn  y  dyddiau  gynt  a  ddyry  allan  ei  lef,  ac  yr  ufuddheir  iddo. 

R'laid  i  lysoedd  Rhiifahi.  Llun.lain,  Paris.  Constantinople,  Peters- 
burg, a'r  IL'ill  oil,  rodui  i  fynu  yr  ymryson,  bod  yn  ddarost;  njcdig,  a 
thalu  teyrnged  i  un  c.mol -bwynt,  ac  i  un  Mawrhydi  galluog;  onide, 
bydd  Gou-edi)fi:i\c'au  yn  cael  eu  taflu  i  lawr,  a  Tiieyrxas- 

OEDD    YN    PEIDIO    A    liODOLI, 

Rhaid  i  otleir  aid,  esgobion,  a  phawb,  pa  un  bynnag  ai  Pabyddion, 
Trotestaniaid,  ai  Mahometania'ul,  roddi  i  fynu  bob  proffes  o  bawl  i'r 
ofiViriadaeth  ynghyd  a  thitlau,  anihvck'dd,  credoRU  ac  enwau,  a  pharchu 
ac  ufuddh  in  i'r  wir  pffeiriadaeth  freiniol,  yn  ol  urdd  Melchisedec  ac 
yn  ol  urdd  Aaron;  wedi  yr  adferir  hi  i'w  obyfreitltlon  berchenogion — 
boneddigion  Israel ;  neu,  y  sycluler  a'r  n  wyn  a'u  difa  hwynt.  a'r  pl.t 
a'u  hymlid  yn  fuan  i'r  p-.vil,  megys  y  gwuaeri  a  I'hora  Duthan,  ac 
Abiram,  y  rli  li  a  dreisi  isant  yr  ofteiriadaeth,  gan  withryfela  yn  erbyn 
offeiriaid  a  phrophwydi  detholedig  Duw  yn  nyddian  AL  ses 

Pan  y  dirwyna'r  hull  bethau  hyn  yn  mla  n  or  <  lvvvnio  i  amser,  ac  eu 
cyflawnir  yn  yr  hen  fyd;  ymddeng;  s  ar  y  cy  fundi  r  hwn  olytfaardderch- 
og  a  gogoneddua,  yn  tra  rhagori  ar  yr  olygfa  a  ddesgrifiwyd  eisioes. 

A'r  Arglwydd  a  wna  yr  ho  i  Bydd  yn  el  > f  11  yp  weddill,  ac  a  g  isgl  yr 
hon  a  wasgarwyd,  ac  a  anrhelthi-.vyd  :  efe  a  wna  yr  hon  a  f.  riwyd  yn 
i.ihcll  yn  genedl  gref  ac  a  deyrnasa  amy  t  yn  Mynydd  Zi  n,  o'r  pryd 
mw  yn  dragywydd.  Neu,  mewn  geiriau  eraill.  Eft  a  gasgl  y  brod- 
orion,  gweddillion  Joseph  yn  yr  Amerig,  ac  a  u  gwna  liv  yut  yn  genedl 
^r,-f  a  grymus,  Efe  a'u  gwareiddia  ac  a'u  haddysga  hwynt,  ac  a  sef- 
ydla  ddinas  sanctaidd.  a  theml  ac  eisteddle  ei  lywodrai  tli  yn  eu  plith, 
yr  hon  a  elwirZion;  ac  yno  y  bydd  ei  babell,  ei  gyssegr.  <i  oisedd,  a'i 
eisteddle yraerodraethol,  dros  hull  gyfundir  Gogledd  a  Ueheubarth  yr 
Amerig,  hyd  byth  ;  mewn  gair,  bydd  i'r  byd  goillewinol,  yr  hyn  a  fyiid 
Jerusalem  i'r  byd  dwyreiniol. 

Yno,  yr  ymwel  \  MesBiuli  ■>  hwy  yn  bersonol ;  a'r  licll  Saint,  y  rhai 
T  pryd  hyn  fyddant  v.  c(.i  adaj  fodi  a  ddeuant  gydng  ef,  ac  efe  a  sefydla 
eideyrnas,  a'i  gyfraitb  dros  yr  holl  wlad, 

I'r  ddinas  hon,  ncu,  i'w  rhai  .  til  u,  yr  ymgasgl  y  ccnheclloedd, 
megys  at  y  canol-bwynt  o  ol  bodaeth  ;  ie,  y  cenhedloedd,  eu 


brenhinoedd.  a'u  pendefigion,  a  ddywedant,  Deuwch,  awn  i  fynu  i  fyn- 
ydd  Zi'on,  ac  i  deml  yr  Arglwydd,  yn  y  fan  lie  mae'r  offeiriadaeth  sanct- 
aidd  yn  sefyll  i  weinyddu  yn  wastadol  gerbron  yr  Arglwydd ;  fel  ein 
dysger  yn  fanylach,  ac  y  derbyniom  ordinhadau,  y  maddeuant,  y  sanct- 
eiddiad,  a'r  prynedigaeth  ;  a  chad  felly  ein  mabwysiadu  i  deulu  Israel, 
ac  y  caiFom  ein  cynnwys  o  fewn  yr  un  cyfammod  addawedig. 

Caiff  Mab  diystyredig  y  goedwig,  yr  hwn  sydd  wedi  bod  yn  crwydro, 
yn  isel  ei  wedd,  a  goiidus,  gan  ddyoddef  Ilawer  o  warth  ;  y  pryd  hwnnw 
Bcfyil  yn  mlaen  yn  wrol  ac  eofn,  a  dywedyd  wrth  y  cenhedloedd,  pa  rai 
sydd  wedi  bod  yn  cenfigenu  wrtho — "Myfi  yw  Joseph;  ai  byw  fy 
Nkad?"  neu,  mewn  geiriau  eraill,  Yr  wyf  fi  yn  un  o  deulu  y  Joseph 
hwnnw  a  werthwyd  i'r  Aipht.  Chwi  a'm  casasoch  i,  a'm  gwerthasoch 
»,  ac  a  feddyliasoch  i  mi  farw :  ond  Wele  !  yr  ydwyf  fi  etto  yn  fyw,  ac 
yn  etifcdd  i  feddiannan,  titlau,  anrhydedd;  ofFeiriadaeth,  teyrn-wialen, 
coron,  gorsedd,  bywyd,  a  dyrchafiad  tragywyddol  fy  nhadau,  y  rhai 
sydd  yn  byw  yn  oes  oesoedd. 

Yna  efe  a  ordeinir,  a  olchir,  a  enneinir  ag  olew  cyssegredig,  ac  a 
wisgir,  mewn  lliain  main,  hyd  yn  nod  yngwisgoedd  gwychion,  gogon- 
eddus,  a  breiniol  yr  offeiriadaeth  ddwyfol,  yr  hon  sydd  yn  ol  urdd  Mab 
Duw;  efe  a  a  i  mewn  i  gynnulleidfa  yr  Arglwydd,  ie,  i'r  sancteiddiolaf; 
yno  i  gael  ei  goroui  ag  awdurdod  a  nerth,  i'r  hyn  ni  bydd  diwedd.  Ac 
Ysbryd  yr  Arg'wydd  y  p  yd  hwnnw  a  ddisgyn  arno,  megys  gwlith  ar 
fynyddoedd  Ilermon,  ac  megys  cawodydd  o  wlaw  ffrwythlon  ar  ber- 
lysiau  paradwys. 

Ei  galon  a  ymeanga  gan  wybodaeth,  mor  eang  a  thragywyddoldeb, 
ei  feddwl  a  ddirnad  faith  greadwriaeth  ei  Dduw,  a'i  fwriadau  tragywyddol 
o  brynedigaeth,  y  gogoniant,  ar  dyrchafiad.  yr  hyn  a  arfaethwyd  yn  y 
nefoedd  cyn  seiliad  y  byd  ond  a  amlygwyd  yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn, 
fel  y  dilj  cyflawnder  y  cenhedloedd  i  mewn,  ac  y  gogonecidid  Israel. 
Efe  hefyd  a  wel  ei  Waredwr,  ac  a  fydd  gytlawn  o'i  bresennoldeb,  pan 
y  bydd  cwmmwl  ei  ogoniant  yn  amlwg  yn  y  deml. 

Diias  Z'ion,  gvd  a'i  chyssegr,  a'i  hotfeiriadaeth,  ynghyd  a  gogoneddus 
gyflawnder  yr  efengyl,  a  ffurtiant  y  safon,  yr  hwn  a  rydd  ddiwedd  ar  yr 
holl  wrth-grecloau,  a'r  ymrvsonau  gwladwriaethol,  drwy  uno  yr  holl 
werin  lywodraethc:u,  taleithiau,  tiriogaethau,  cenedlaethau,  llwythau, 
ieithoedd,  p  jbloedd,  a  sectau  Gogledd  a  Deheubarth  yr  Amerig,  a'u 
gwneyd  yn  un  teulu  cytiredinol,  wedi  eu  huno  a  rhwymyn  brawdol 
gariad ;  pan  rhyddha  gwirionedd  a  gwybodaeth  hwynt  oil,  ac  y  bydd 
cariad  yn  rhwymyn  eu  hundeb. 

Yr  Arglwydd  a  fydd  eu  brenin  a'u  deddf-roddwr ;  pob  rhyfel  wedi 
darfad,  a  heddwch  yn  ffynnu  am  fil  o  flynyddau. 

Fe'ly,  caiif  Ilywodraethwyr,  seneddwyr,  dinasyddiou,  ac  anvaviaid  yr 
Amerig,  wybod  "  yr  un  waith  hyn'  fod  Duw  yn  Israel,  a  rydd  allan  ei 
lef,  ac  a'i  cwblha. 

Americaniaid  !  Mae  y  gwaith  mawr  a  rhyfeddol  hwn,  eisioes  wedi 
ei  ddechreu  yn  eich  plith,  a  rhaid  ei  gwblhiu. 

Gwahoddir  chwi  yn  serchog  yn  awr  i'w  chwilio  yn  drwyadl,  ac  i  gyf. 
ranogi  o  hono,  a'n  cynnorthwyo  i'w  gwblhau. 

Os  gofynwch,  beth  a  ddylecli  wneuthur  ? 


B 

Attebwn ;  emddiffynwch  y  Saint :  rhoddwch  iddynt  eu  breintiau 
teilwng ;  taenwch  faneri  y  gyfundraeth  a'r  gyfraith  dros  eu  cartrefi, 
€u  dinasoedd,  eu  gwragedda'u  plant.  FEL  Y  PEIOIONT  A  CHAEL 
EU  CIGYDDIO,  EU  MERTIIYRU,  YSPEILIO,  A'U  HALL. 
TUDIO,  fel  y  caffont  lonyddwch  i  fyned  yuiiaen  gyda'r  gwaith  a 
n  orehymynodd  Duw  iddynt  ci  wneuthur. 

Rhoddwch  y  cvfreithiau  mewu  grvra  ar  v  troseddwyr,  fel  y  glan- 
haoeh  eich  godrau  oddiwrth  WAED  GWIRION. 

Gwnewch  gyfreithiau.  hefyd,  i  ad-dalu  iddynt  y  miliynau  a  gollasant 
drwy  eich  creulon  esgeulusdod. 

Cyfrenwch  yn  hael  o'ch  meddiannau  i'w  cynnorthwyo,  fel  y  gallant 
gyflawni  eu  cennadwri. 

Parhaed  llywodraeth  yr  Unol  Dalei'hiau  i  gasglu  ynghyd.  a  thref- 
edigaw  gweddillion  Uwythau  Israel  (yr  Indiaid),  gan  eu  porthi,  eu 
dilladu,  a'u  noddi.  Ymdrcchwch  i'w  gwareiddio  a'u  dwyn  i  uudeb  a'u 
gilydd ;  ac  hefyd,  i'w  dwyn  i  wyboclaeth  o'u  tarddiad  Isriieln'uld,  ac  o 
gyflawnder  yr  efengyl,  yr  hon  a  amlygwyd  i,  an  a  ysgrifenwyd  gan  eu 
cyndadau  yn  y  wlad  hon,  y  cif-litfr  o'r  hyn  a  ddaeth  yn  awr  i'r  amlwg. 

Yr  oraelau  hyn,  ynghyd  a'r  ysgrythyrau  eraill,  a'r  offeiriadaeth,  a'r 
nwdurdod  a  gyfranwyd  yn  awr  i'r  Saint,  ydynt  y  moddion  effeithiol  i'w 
troi,  a'u  hachub  hwynt ;  tra  bydd  credoau  dynol,  a  ffurffau  disylwedd 
Sectariaeth,  yn  hollol  aneffeithiol,  ac  anuigonol  i'r  gorcbwvi. 

Yr  Arglwydd  a  lefarodd,  a  phwy  ai  diddyma  ?  Efe  a  roddodd  ei  lcf, 
a  phwy  a'i  gwrthddyweda  ?  Y  mae  Efe  wedi  estyn  allan  ei  fraich,  a 
phwy  a'i  try  yn  ol  ? 

Pahatn  na  ddaw  llywodraethwyr  a  deiliaid  y  Taleithiau  hyn  yn  hysbys 
o'r  oraelau  hyn  ?  Mnent  wedi  eu  eyhoeddi  yn  eu  plith  i'r  dyben  hynny. 
Yna  eaent  wybod  betb  sydd  raid  ci  wneuthur  a'r  gweddillion  hyn,  a'u 
dyledswydd  eu  huhain  mown  cyssylltiad  ag  adferiad  Israel,  ac  a  thcyr- 
nas  Duw.  Caent  hefyd  wybod  beth  yw  amcan  Ilafurwaith,  a  thyng- 
hedfen  Saint  y  dyddiau  diweddaf,  fel  eghyys  a  phobl.  Mae'r  pwtic 
hwn  wedi  l>od.  os  nad  yw  yn  parbau  i  fad,  yn  destyn  syndod  a  phryd- 
erwch  aid  ychydig,  ac  ar  anrserau,  gryn  gyrtVo  ymhlith  y  bobl,  hyd  yn 
nod  er  s  •i'ydli.id  cyntaf  y  Saint  yn  y  fl.vy.ldyn  1-TJO. 

Ond  mwy  na  hyn  oil,  caent  wybod  tynged  y  llywodraeth  hon,  ynghyd 
a  phob  llywodraeth  arall  ar  g\fandir  Aiuerig ;  a  bwriad  Duw  niewn 
p .Tthynas  i'r  cvf.tndir  hwn,  er  decbreuad  yr  oesoedd  hyd  yn  awr,  ac 
o  r  pi  yd  hyn  allan,  hyd  nes  yr  6  V  nef  a'r  ddaear  heihio,  ac  eu  criir  o 
newydd  Mae  yr  holl  bethau  hyn  wedi  eu  dangos  yn  eglur  yn  yr  hen 
oraelau  hynny,  ac  yn  prysuro  at  gyflawniad. 

Os  irwna  y  llywodraethwyr  a'r  hohlocdd  eu  hunain  yn  hysbya  o'r 
egwyddorion  pwyrij;  hyn.  a  chyflawni  y  dyledswyddau  a  nodwyd,  teil- 
ynxant  barhad  o'r  bendithion  gwladol,  a'r  hrcintiau  niawrion  y  tnncnt 
eiaioes  yn  eu  tnwynhau ;  i'e,  cant  helaethach  a  rbcgorach  breintiau  o 
l.iw  r  a  law  haeliouiu  yr  Hum,  a'u  dyrchafodd  ar  y  cyntaf  i'r  mawredd 
gwladol  y  maent  yn  ei  feddu  yn  awr.  Pe  gwsaent  felly,  llwyddent, 
ymledaenent.  a  chryfhaent  en  llywodraeth,  yn  gadarnach  o  hyd  yn  y 
wl.ul  rang  hon,  hyd  nes  y  byddai,  Did  yn  unig  T.xas  ac  Oregon,  ond 
yr  holl  gyfandir  i;ang,  o  for  i  for,  wedi  yinuuo  a  hwyut,  a  dyfod  dan  eu 


nhawdd,  yn  un  ymerodraeth  fawr,  gadarn,  aheddychlon  mewn  Rhyddid 
ac  Undeb. —  Deuai  Miliynau  o  bobluedd  o  bob  cenedl,  a'u  haur,  a'u 
harian  gyda  hwy,  i  «ladychu  clan  eu  baner.  nes  y  byddai,  rjn  pen 
hanner  canrif  etto,  dros  gan'  miliwn  o  ddyuion,  oil  jn  trigo  mewn 
tangnefedd  a  rhyddid  yn  y  wlad  ;  tra  yr  yrhestynai  gwareidd-dra,  cel- 
fyddiae;h  ac amuethyddiaeth  hydddf  naucithaf  .  cyfam.  r  ganwneyd 
"yr  aniahvch  megys  Eden,  a  r  diffeithwch  til  gardd  yr  Arglwydd." 
]\'eu,  ped  ewyllysient  fyned  etto  yni  aen.  ac  ufyddhau  i  gyflawnder  yr 
efengyl,  byddent  yn  deilwng  o  gael,  nid  yn  unig  bendithion  tynihorol, 
ond  het'yd  ddoniau  yr  Ysbryd  Gluri,  gan  t'ud  yn  barud  i  d derby n  eu 
brenin,— y  Messiah, — a  chael  preswylio  yn  dragywydd  o  tan  ei  lywod- 
raeth  heddychlon  ef,  yn  y  wlad  odidoji  hon. 

Eithr  cyhyd  ac  y  parhant  yn  anystyriol  ac  anwybodus  o'r  egwyddor- 
ion  hyn  ;  tra  parhant  i  chwythu  allan  enllibiau,  celwyddau,  renfigenau, 
a  llofruddiaeth,  yn  erbyn  y  Saint,  ac  yn  erbyn  gueduill  Israel,  gan 
ddywedyd  yn  ddrvvg  am,  a  gwithsef,  11  y  pethuu  ni  wvddant  o'u  her- 
wydd ;  cyhyd  a  hynny  y  bydd  yn  rhaid  i  wued  y  saint,  a  merthyron 
Iesu,  barhau  i  ddylifo;  ac  y  pt.rhii  yr  eueiciiau  dan  yr  allor  i  waeddi 
"  pa  hyd  Arglwydd  y  di'eli  em  gwaed"  ar  y  wlad  euo^-  lun  ;  i'e,  hyd  nes. 
y  del  y  Messiah  i  weinyddu  cytiawnder  iw  Saint,  achyawyiia  iddynt  y 
llyvvodraeth. 

Oferedd  yw  msddwl  y  gwna  s\v;i  eich  drulliau.  rhuad  eich  magnelau, 
twrfeich  cadwyni,  nertli  eich  baraii,  neu  awch  eich  cleddyfau,  ladd,  na 
gwanhau  tt'ydd,  gobaith.  na  gwybodaeth  Saint  y  dyddiau  cliwedilaf. 
Maent  yn  gwybod  rhai  ffeithiau,  a  pharhant  i  wybod  ffeithiau,  pun  y 
by ild  angau  rhyfel,  a  chytiafun  yn  yiugyuddeiriogi  o'u  hamgyh-h.  Ni 
allant  gau  eu  Ilygaid  ar  y  ffeithiuu  hyn,  er  niwyn  boddio  eu  llywodraeth- 
wyr,  eu  barnwyr,  a'r  werin  aflonydd. 

Yr  ydym  yn  gofyn  yn  ddit'rifol  i  einllywodraethwyr.  a'n  cyd-c'deiliaid 
eraill,  pa  un  a  ydyw  yn  fradwriaeth  i  wybod.  uac,  hyd  yn  no  i  gyhoeddi 
yr  hyn  a  wyddom  ?  Os  ydyw,  yna,  tarewch  y  dyrnpd  llotruddiog ; 
ond  gwraudeweh  yn  gyrstaf  ar  yr  hyn  sydd  tei.i.ym  i  w  ddywedyd. 

Gan  hyny,  yr  ydym  yn  dveyd.  bred  mewn  am.au  utueinioi-s  mewn 
rhwymau,  neu  rydilid  ;  tod  y  Duw  rhawr  wedi  llet'u.u  yn  yr  oes  hon. — 
Ac  yr  ydym.  ni  yn  gwybod  hynny. 

Mae  efe  wedi  rhodci  i  ni  yr  orTeiriadaeth  snnct;  idd,  a'r  rpostoliaeth, 
ac  agoriadau  teyrnas  Dduw,  i  ddwyn  od  .iauigylch  adferiad  )iob  peth, 
fel  yr  addawyd  drwy  y  prophwydi  sanctaidd  eiioed. — Acyr  ydym  ni  yn 
gwybod  hynny. 

Mae  efe  wedi  datguddio  taiddiad,  oc  oraelau  tri.olicn  pyntefig  yr 
Ainerig,  a'u  tytighedfen  ddytbdol. — Ac  yr  ydym  ni  yn  gwybod  i '  yin.y 

Mae  efe  wedi  datguddio  cytiawnder  yr  efengyl,  yughyd  a  i  d(  niau, 
ei  bendithion,  a'i  hordinhadau  — Ac  yr  ydym  ni  yn  gwybod  hum  y. 

Mae  efe  wedi  gorchymyn  ini ddwyn  tystiolaeth  o  hyn,  yn  gyntaf,  i'r 
Cenhedloedd,  yna  i  wediiill  Israel,  ac  i'r  Iuddewon. — Ac  yr  ydym  ni  yn 
gwybod  hynny. 

Mae  efe  wedi  gorchymyn  i  ni  gasglu  ei  Saint  ynghyd  ar  y  Cyfandip 
hwn,  ac  i  ad<  i'adu  dinasoedd  a  chysseyroedd  saijctaidd, — AC  y<  ydym 
i.i  yn  gwybod  hynny. 


10 

Mae  efe  wedi  dywrdyd,  y  caiff  y  Conbcdlocdd  ddyfod  i  mewn  dan 
yr  in  cyfnnimi  d  ac  ifeagyl;  a  ehail  eu  eyr'rir'  i:yda  thy  Israel,  uc  y 
byddant  yn  bob  endigedig  yn  y  wind  d  i.uoaus  ho.i  hyu  byth,  os  idi- 
fu.  huut,  a  i  choHt  i,ho. — Ac  yr  ydym  ni  yn  gwybod  hynny. 

Efe  a  <i.  y  euodd  hel'yd,  os  nad  edifarbant,  a  dyfod  i  wybodaetb  o'r 
gwirioneca  ,  gun  beitlio  a  gwrthryfela  yn  erbyn  Zen,  a  rban  fwrw  ym- 
uith  lofruduiueth,  celwydd,  balcn  e.-,  priestcrafi,  g  uli  leb.  ac  adeudid; 
mui  buan  j  hengant  oddiar  wj  i  eb  j  <  dt  tar,  ac  j  bum-  hv.yut  hjd  \n 
utfern. — Ac  yr  ydym  tu  yn  gwybod  hynny. 

Efe  a  ddywedodd,  fod  yr  aniser  yn  agds,  pin  y  oesglir  yr  Iuddewon 
i  Jerusalem  — Ac  yr  ydym  ni  yn  gwybod  ftymiy. 

Efe  a  ddywedodd  y  datguddir  de^-  llwytb  Israel  yn  nhir  y  gogledd, 
ynghyd  au  coflyfruu  a'u  boraclau,  yn  ddacpariadol  i'w  dycbweliad, 
a'u  Hundeh  .1  .ludah,  aid  i  gael  eu  gwasgaru  tnwy. — Ac  yr  ydym  ni  yn 
gtvybo  I  hynny. 

Efe  a  >l  iyv  -,1  hi  1,  rnai  pan  gyflaw  ie-  vr  h  ill  d  larpa.-ia  lau  hyn,  yn  y 
wl  ni  h  1 1.  ac  yn  Je.'us  i  era,  i 1)  lan  bre  et  .i  yr  e  eugy}  yn  ei  chydawn- 
der,  yiuhUth  yr  boll  genhedloedd,  cr  tystiolaeth,  y  daw  efe,  ai  boll 
saint  gydag  ef,  i  deyruasu  ar  y  d^n.ar  amnio  dynyddoedd. — Ac  yr 
ydym  ni  yn  gwybod  hynny. 

Et'e  a  ddywed  idd  na  dda-.v  ef.'  yn  ei  ogoniant  i  ddinystrio  yr  annuw- 
i  >li  j  i,  hyd  nes  y  rhybyd  lir  hwynt  o'r  ;>e  hau  hyn  ae  y  bydd  y  paroto- 
aiLut  byn  i  w  dderuyn  wedi  eu  cwblhau, — Ac  yr  ydym  m  yn  yu-yOud 
hynny, 

V  i  rvr,  gydwladwyr,  os  yw  y  wybodaeth  hoi.  n.u  ei  ebyhoeddi,  yn 
fradw  iti-n't  neu  drowdd,  md  ydym  ni  yn  gwrthod  uiarw. 

Ond  bydded  yn  hyshys  i  chwi,  pa  un  o,  nnag  at  bysv  ai  tnanv  fyddwn 
ni,  y  cui  l'  geiriau  tystiolai  tli  yr  Aunerehiad  hwn,  sydd  yn  cael  ei  anfon 
alt'  cb    eu  c\  Haw  hi  mi  sicr. 

N  ;f  a  daear  a  tit  heibi ).  ond  ni  fydd  un  iot,  nac  un  tipyn  o'i  air 
datgudcbedig  ef  heb  ei  gydawni 

Am  hynny,  etto,  dyvedwu  vrrtb  yr  holl  bobloedd,  edifarbewcb,  a 
hedyddier  chwi  yn  enw  le-u  Grist,  er  nmddeuant  pechoduu,  achwi  a 
byniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Ulan,  ac  a  gewch  vvybod  \  gwiiionedd, 
u  <-li  cyfrif  gyda  ily  Israel. 

Uuwuitb  etto,  yr  ydym  yn  cicli  gwaliodd  cbwi  holl  frenhinocdd, 
llywyddion,  rheolwyr,  barnwyr,  a  phobloedd  y  byd,  i  n  cynnorthwyo 
ni,  Saint  y  d\ddiaudiwedduf;  uc  heiSdyr  Iuudewon,  a  gwe  ddill  Israel, 
drwy  eich  d\)auwad  eich  nodded,  a'cn  aiian  a'cb  aur;  fel  yr  adeilader 
dinasoedd  Z.ou  a  Jerusalem,  a  themlau  a  c  yssegrau  tin  Duw;  ac 
y  cyflawner  yr  udferiud  muwr,  i  ddwyn  i  f.wn  pgomaut  y  dydd  diw- 
eddaf. 

Pel  y  byddo  gwybodaeth,  gwirionedd,  goleuni,  cariad,  lieJdwc-h,  un- 
deb,  anrhyded  I,  gogoniaut,  uc  ardd  ircbawgrwydd,  yn  lianw  y  adaear; 
jiil'IimI  a  bywyd  Irugywyddol  a  llav  enyi  . 

rel  j  darfyddo  inarwolueth,  c.ietbiwcd    trais,  rhyfel,  galar,  gofid,  a 

Eh  »en  i  ii  .i .  t!i  o'r  tir,  ac  y  ij.,d.io  p  ib  deigryn  yn  cael  ti  sychu  oikiiar 
j  n  y  wlud. 
Mewn  cydawniad  o'r  gwait!i  a  roddwyd  idJynt,  bydded  i'r  Saint 


11 

drwy'r  byd;  a  phawb  eraill  a  deimlant  awydd  dros  waith  Duw,  anfon  eft 
rhoddion,  eu  degymau,  a'u  ho.frymau,  er  adeiladu  tend  yr  Arghvydd, 
yr  lion  sydd  yn  cael  ei  hadeiladu  yn  avvr  yn  ninas  Nanvoo,  yn  nhalaith 
Illinois. 

Deuant  hefyd  a'u  haur,  a'u  harian,  eu  nwyfau,  a'u  creflftwyr,  i  sefydlu 
gweithfiau,  a  chreStiau  o  bob  natur,  fel  yr  adeilader  y  ddinas,  ac  y 
byddo  gwaith  er  c\  nuoithwyo  y  tlodion,  a  chryfhau  dwylaw  y  rhai  sydd 
wedi  dioddef  pwys  a  gwres  y  dydd;  v edi  gwneuthur  hunan-ymwadiad 
mawr.  ac  aberthuyn  helaeth,  er  syllaenuteyrnas  Dduvv,  a  bod  yn  offer- 
ynol  i  ddwyn  y  gwaith  ymlaen  hyd  yma. 

Yr  ydym  hefyd  yn  clyinuno  yn  daer,  a  phwysig,  ar  holl  olygwyr 
y  newyddiaduron,  drwy'r  holl  wlad  hon,  a  phob  gwlad  arall,  i  gy- 
hoeddi  yr  Annerchiad  hwn.  Mai  yn  ddiau  yn  cynnwys  newyddion 
o  bwys,  yn  enwedig  i'r  rhai  hyn.iy  sydd  yn  gweddio  yn  feunyddiol, 
"  Deued  di/  deyrnas ;  yunv.er  dy  ewyllys,  meyys  yn  y  nef,  felly  ar  y 
ddaear  htfyd." 

Dymunir  ar  y  Llywydd  Wi'.ford  Woodruff,  yr  hwn  sydd  yn  arolygu 
cyhoeddiadau  Saint  y  dyddiau  diweddaf  yn  Llyhlleifiad,  yn  Lloegr,  i 
ledaenu  yr  Annerchiad  hwn  mor  gyhoeddus  ag  y  byddo  modd,  drwy 
Loegr,  Scotland,  Ivverddon,  ac  Isle  of  Man. 

Dymunir  ar  Capt.  Jones,  eia  Gweinidog  dros  Gyraru;  i'w  gyfieithu, 
a'i  argraffu  yn  yr  iaith  Gymraeg,  a  i  ledaenu  drwy  y  wlad  honno. 

Dymunir  hefyd  iddo  ga-?l  ei  gyfieithu  i'r  Ellmynaeg,  gan  ryw  rai  o'n 
henuriaid  Ellmynaidd,  a  i  gyhoeddi yn  y  wlad  hon,  ac  hefyd  argyfandir 
Ewrop  ;  ynghyd  ax  yn  yr  Hispaenaeg  a'r  Ffrancaeg. 

Dylai  ein  henuriiid  Norwe  aidd,  ei  gylieithu  a'i  gyhoeddi  yn  eu 
biaith.  yn  Norv.a. ,  Illinois,  ac  yn  Norway  yn  Ewrop. 

Dylai  Henuriad  Addison  Pratt,  ein  Cenhadwr  yn  Ynysoedd  Sand- 
wich, ei  gyhoeddi  yno  hefyd. 

Yr  ydym  yn  gobeithio  hefyd  y  gwna  ein  cyfeillion,  yr  Iuddewon, 
drwy'r  byd,  ei  gyhoeddi  a'i  ledaenu  yn  y  gwahanol  dafod-ieithoedd, 
hyd  y  gallant. 

Ac  y  n  olaf,  er  nad  lleiaf.  taer  erfyniwn  ar  olygydd  y  Cherokee  Advocate 
ac  eraill  o  weddill  Joseph,  i  gyhoeddi  yr  uurhyw  yn  nhafodiaitb  yr 
Indiaid,  hyd  y  byddo  yn  bosibl. 

Ninnan  a  ymdrechwn  yn  ol  ein  rhan,  i  gyhoeddi  yn  ein  Swyddfa,  No* 
7,  Spruce  Street,  New  York,  gan  mil  o  yopiau  o'r  Annerchiad  hwiv 
i'w  rhanu  yn  y  wlad  hon,  yn  rhad ;  a  gwnawn  yr  hyn  a  allorn  i'w  hanfoa 
i'r  llywodraethwyr,  seneddwyr,  barnwyr,  a'r  bobloedd ;  beb  odacl  J 
gwyr  lien  yn  angof. 

Caerefrog  Newydd,  Elriil  &fed,  1845, 


12 


AT  Y  DARLLEXYDD  CYMREIG. 

Hysbysn  y  Cymry,  y  gellir  cael  gwybodaeth  helaetliacli  o'n  heg- 
tvyddorion.  gan  ein  pregethwyr,  ha  rai  sydd  yn  myned  ar  hyd  a  lied  y 
dywysogaeth.  heb  na  chvflog  na  gorfodaeth :  ar  sawl  a  welo  yn  dda 
gyfranu  at  eu  hangenrheidiau,  Arglwydd  Dduw  yr  holl  ddaear  a'i 
chyflawnder,  a'u  bendithio  am  hynny  ar  eu  canfed. 

Da  fyddai  genym  gael  cyfleusderau,  a  galwad  ychwanegol,  i  bresjethu 
yr  efengyl  dr.igywyddol,  ynghyflawnder  ei  doniau,  a'i  bendithion  i'n 
bro  lyr,  a'n  chwiorvdd  unwaed,  rhwng  mynyddoedd  Cymru,  yn  rbad. 

Syhve  1  y  dirllenydd,  mai  yn  yr  Amerig  y  ryfansoddwyd  yr  Annerch- 
iad  blaenorol,  o  ganlynia  1,  ov  gelllr  cael  rhyw  dueddiad  yn  yr  iaith,  ag 
a  feddylir  yn  anmhriodol  i'r  wlad  lion,  coded  mai  o'r  wlad  honno  y 
tarddodd. 

Hysbvsir  v  darllenydd,  fy  mod  wedi  ovhoeddi  Traethawd  vn  ddi- 
weddar  yn  gymraeg,  o'r  enw  "  YR  HEN  GREFYDD  NEWVDD,"  ya 
dan2;os  yr  crwyddorion  a  gredwn.     Pro  chive'  cheiniog. 

Hefyd,  Traethawd,  uttebiad  i'r  prif-wrthddadleuon  sydd  yn  cael  eu 
cynnyg  i  wrthbroti  yr  athrawiaeth  a  broffeswn.     Pris  (air  ceiniog. 

Dymunaf  ar  y  Cymry  arbsd  eu  barn  am  eiu  cymmeriadau  dros 
ychydig  etto,  a  chant  brofion  digonol,  mai  cehvyddau  ydyw  yr  hyn  a 
gyhoeddwyd  am  danom  yn  y  "  Gwir  Fedyddiwr,"  y  "  Seren  Gom- 
kr,"  "  Yr  Amserau,"  &c.  Gan  fod  amryw  gabldraethau  am  danom 
ni  a'n  crefvdd,  wedi  eu  cyhoeddi  gan  wyi\  sydd  wedi  gwrthod  cyhoeddi 
yr  am  Idiffyniad,  daw  y  rheiny  allan  yn  Draethodau  byrion,  can  gynted 
ag  y  ceir  cyfleus  Ira  ;  pa  rai  a  ellir  gael  gan  ein  pregethwyr,  ac  ainryr 
lyfnverthwyr  drwy'r  wlad.  Ac  nid  wyf  yn  ammeu  na  fydd  y  Gwir- 
ionedd  yn  baro  1  i  ddiolch,  fel  arferol  am  ryddid  yr  Argra?T-wasg. 
Dyoddefed  y  Saint  ychydig  etto,  ac  ymbwylled  y  byd  gyda  hwy ;  a 
chant  weled,  mai  gwjhi  ei  fyd  yr  hwn  ni  roddes  ei  farn  yn  ehud.  Yr 
Arglwydd  grasol  a  fendithio  bob  dyn,  yn  enwcdig  fy  nghyd-genedl 
anwyl. 

D.  J. 

Rhagfyr  \af,  1815. 


CYFIEITHWYD  A  CHYHOEDDWYD  GA>TCAPT/JONES« 

AKGRAFFWYD  GAN  JOHN  JONES,  RHVDYBONT. 


V 


ft. ''  - 


-Y 


-  T 


■  w 


NT 


* 


'  ?. 


fr 


>  *r 


v 


* 


t 


